y 


GALAR-GAN 


AM 


| eunnurn “ 
GREW Y SCHOONER MARGARET," 
O Aberystwyth, 
Y rhai a gollasant eu bywydau yn ystorm y 19fed o fis 
Hydref, 1854, yn Bay Abergwaun: 
SEF, 
WILLIAM ARTER, o'r Borth, Capten 
JOHN HUGHES, o'r un lle, Mafe 


DAVID ARTER, o Aberystwyth, 
WILLIAM ARTER, o'r un lle, | Dwylaw. 


YN NGHYDAG 


Amryw eraill a gollasant eu bywydau yn yr 
un dymhestl. 


Ar y dôn a elwir “ Diniweidrwydd.” 


NFNSINS ND NL WL ND NF NL WL NNI NFNS NS NS NS NS NS SL LS NS NS NS NS LU NS NS SN YS NF NS NS NS NS SS NU NF NS NS 


1 TRwM yw'r newydd, tra mawr niwed, 
Sydd i'w glywed yma 'n glir, 
Angeu creulon, gelyn dynion, 
Sy'n tori i lawr ar fôr a thir: 





2 


Un mil wyth cant, pum deg a phedair, 
O oedran cywir Iesu cu, 

Pan ddaeth oddiar y moroedd mawrion 
Newyddion trymion atom ni. 


9 Trwy'r unrhyw ffordd ca'dd pawb eu geni, 
Hawdd yw profi ar bob bryd; 
Mae mil o ffyrdd gan angeu ingol 
I'n gyru i'r anfarwol fyd; 
Rhai gan goed, a rhai gan greigiau, 
A wneir yn ddarnau, moddau mân; 
Rhai mewn dyfroedd mawr yn boddi, 
A rhai yn llosgi yny tân. 


3 Y mae trigolion glanau moroedd 
Yn wylo yn lluoedd yn mhob lle; 
Am berthynasau a ffryndiau hawddgar, 
Mae galar trwm mewn llawer tre': 
Mae'n Aberystwyth anesmwythdêr 
Am aml lestr aeth i lawr; 
O rai o honynt safiai'r dynion, 
A'r lleill ga'dd fyn'd i'r eigion mawr, 


4 O Droghêdy yr hwyliodd Schooner, 

Uwch y dyfnder ar y dôn, 

A cheryg calch am Aberystwyth— 
Margaret ydoedd enw hon : 

William Arter oedd y Capten; 
Dau fab i'r perchen gyda hyn, 

A'r Mate; fe ga'dd y pedwar yna 
Ddyoddef gwasgfa, dalfa dyn. 


5 Caent ddechreu 'u mordaith yn llwyddianus, 
. A chysurus ar y dôn, 
Gan feddwl cyrhaedd Aberystwyth, 
Lle perthynai'r llest? hon; 
Ond yn groes i'w holl obeithion, 
v Daeth ystorm greulon arnynt hwy ; 
Er maint yw'r galar sydd am danynt, 
Yn fyw ni welir 'mo 'nynt mwy. 


| 
N 


6 Fe godai heb gelu awel galed, 
Mis Hydref, y deunawfed dydd, 
O opledd-ddwyrain chwythai 'n greulon, 
Nes oeddynt oll â'u bronau 'n brudd: 
Y môr yn codi i ryw uchelder, 
Nes claddu y llestr weithiau'n glir, 
A'r morwyr oedd hêb un ymwared ; 


O dyma galed, galed gur! 


ToYto? a ê 
A. iw Ma br i $ ag M——- 
ì * 





9 


7 'Doedd yno neb i'w cynorthwyo, 

Er iddynt wylo'n wael eu gwedd; 

Y môr â'i donau mawr yn berwi, 
A'r angeu glâs yn 'nelu ei glêdd. 

A'r Schooner Margaret suddai ar unwaith, 
Gerllaw i Drefdraeth aeth i lawr, 

A'r pedwar dyn mewn gwir brysurdeb 
Ga'dd fyn'd i'r tragwyddoldeb mawr! 


8 Einioes dyn sy'n ansertenol 
Ar y tir ac ar y môr; 
Dylem oll weddio beunydd 
Yn daer wrth orsedd Arglwydd Iôr, 
Am iddo'n gwneyd yn buraidd barod, 
Pawb yn hynod drosto ei hun; 
Can's yn yr awr nad ym yn gwybod 
Y mae'n dyfod Mab y dyn. 


9 Y gwragedd gweddwon sydd yn wylo 

Am eu gwyr yn wael eu gwedd; 

Plant amddifaid ddwedant hefyd, 
“Ein tadau aeth i'r dyfrllyd fedd !” 

A thadau a mamau yn wael eu cwynion, 
Am eu meibion y maent hwy, 

Sydd wedi dyoddef angeu caled ; 
Yn fyw ni chant eu gweled mwy. 


10 Yn Aberystwyth mae galaru, 
A'r Borth, Llanrhystid, a Llannon : 
Y mae ugeiniau yn wylo'r dagrau 
Waith saethau'r angeu ar y don: 
Yn Aberaeron â'r Ceinewydd, 
Llangranog, Aberporth yn wir, 
Abergwaun, ac Aberteifi, 
A Threídraeth sydd mewn clledi clir. 


11 Y Oueen of Trumps o Aberystwyth 

Yn ddarnau'r aeth, ond safiai'r crew ; 

Ar ddarnau o'r llong, trwy fawr galedi, 
Fe ddaeth y tri i fyny 'n fyw; 

Duw roddodd iddynt waredigaeth, 
Fel o safn marwolaeth drist; 

Boed iddynt guro am drugaredd, 
Yn daer wrth orsedd Iesu Grist. 


12 A'r Capten Henry Jenhins hawddgar, 
Angeu 'n gynnar ddaeth i'w gwrdd; 
Moryn mawr a ddarfu godi, 
Nes ei daflu dros y bwrdd! 


i 





â 


Mae'r weddw a'r amddifaid mwynaidd 
Yn wylo yn waelaidd nos a dydd, 
Waith colli tad a phriod anwyl, 
Y maent yn awr mewn profiad prudd. 


18 Mae hanes hefyd i fod Schooner 

Wedi colli o Lannon, 

Gerllaw i Lerpwl, fel y d'wedant, 
Vigilant oedd enw hon; 

A'r crew oedd arni wedi boddi 
Trist:yw mynegi hyn yn awr; 

D'wedir i fod gwraïg y Capten , 
Yno yn y ddamwain fawr. 


l4 Er iddynt golli eu bywydau, 

Mewn oer foddau hyn a fu, 

Gobeithio eu bod hwy heddyw 'n nghwm'ni 
Yr Oen fu farw ar Galfari: 

Boed i'w preth'nasau a'u ffryndiau hawddgar 
Roi heibio eu galar hyn o bryd, 

A cheisio heddwch Iesu grasol 
Cyn myned î'r anfarwol fyd, 


15 Fe ddylem ninau bawb trwy'r gwledydd 

Weddio ar yr Arglwydd lôr 

Na chlywon byth am fath ddamweiniau 
Ar y tir nac ar y môr: 

Ond ceisiwn fod yn buraidd barod 
I gyfarfod Crist ein pen, 

I ganu iddo mewn gogoniant, 
Felus foliant byth. Amen. 


D. JONES, Llanybydder. 


D. Jenkins, Argraffydd, Aberystwyth. 





